





YMDDYDDAN RHWNNG 'BARDD A 
Md HEN WR. 


; BARDD, 
Hen, ŵr hen ŵr, mae'th wallt yn wyn, 
Ac oer yw'r awel hon, 
Paham y crwydri wlad mor bell, 
Oddiwrth d' aneddle lon ? 


HEN WR. 

Mae'r gwynt yn oer, a minau'n hên, 
I deithio' blwy' i blwy', 

Ond er myn'd dros y byd ni chaf 
Aneddle gynhes mwy! 
Aneddle gynhes mwy ! 

Ond er myn'd dros y byd ni chaf 
Aneddle gynhes mwy 1 


BARDD. 


Mae genyt blant, hen ŵr, ond d'wed 
Paham na welaf un, 
Yn cynorthwyo tad mor lesg. _ 
I ddringo'r creigiau blin. 
HEN WR. 


Mewn ardal dawel mae fy mhlant, 
Ni theimlant loes na chlwy” ; 
Mewn mynwent maent, ac O! na chawn 
Aneddle gyda hwy, 
Aneddle gyda hwy, 
Mewn mynwent maent, ac O! na chawn 
Aneddle gyda hwy. 









Ped 


BARDD... 
Ond eri angeu fyn'd â rhai 
O'th anwyldyner gôl, . 
Mae eto weddill bach yn fyw 
I wylo ar dy ol, 
HEN WR. 


Nac oes, mi welais fwrw'r pridd, 
A'u cuddio oll mewn bedd, , 
Darllenais enw hoff pob un 
Ar ben ei gareg fedd, “ 
Ar ben ei gareg fedd, ; 
Darllenais enw hoff pob un 8 
Ar ben ei gareg fedd. 


BARDD, 


Wel dos, hên wr, ac hefyd cais 
Dy hen gyfeillion cu, 

Rho nt gysur i dy galon drom, 
A'th alar trwm a, ffŷ, 


HEN WR, 


Mewn ardal bell bum ar eu hôl, | ) 
'Doedd nemawr iawn i'w cael, 
A chalon rhei'ny gefais oedd 
Mor oer a'r marw gwael, Ê 
Mor oer a'r marw gwael, : 
A chalon rhei'ny gefais oedd Cb 
Mor oer a'r marw gwael. 
BARDD, 
Yr hên wr syrthiodd gyda'r gair 
_. Yn welwlas ei weydd, 





ud 
Ay 









93 


Ac mewn cymylau machlud wnaeth 
0 Goleuni mawr y dydd ; 


' Tranoeth yn ddysglaer ac yn dwym 
| Cododd yr haul i'r lan, 

dŷ Ond am yr hen bererin prudd, 

“ Ni chododd byth o'r fan, 

Ni chododd byth o'r fan, 

Ond am yr hen bererin prudd, 

“Ni chododd byth o'r fan. 

| Mn. D. CHARLES. 


YDI 


— 
h 


EE —r.. _ 
a aca 

— —_ * 

sg wy * 


Blentyn bychan, edrych di 
Ty hili; 

Gwylaidd blygu pen mae hi, 

Dyner lili; : 
Gwelodd Iesu hon yn wên, 
A el Ger ei fron yn gwyro'i phen; 
î; Ac fe ddysgodd wers o'r nen, 
ì . Drwy y lili; 
^U Blentyn bychan, drwy dy oes, 
b4 Dysga dithau wylaidd foes, 
Y Gan y lili, 





Blentyn bychan, gwêl y gwlith 
ry hu 

Perlio mae rhwng blodau brith, 

Brydferth lili ; 

Mae pob gwlithyn yna sy, 





MR 








. Blentyn bychan, cwyn dy liw, 





94 


O dan lewyrch heulwen fry, 

Yn ymffurfio 'n goron gu, 
Arylili; 

Blentyn bychan, boed heb rith 

Dy foesau da, fel dysglaer wlith 


Ar y lili. 


Arogl pêr a hyfryd iawn 
4 dyry rili, 

Yn y maes âr hafaidd nawn, 
Serchog; lili ; 

Oyn ei cwel'd dân gysgod clyd, 

Lle blodeua 'n dêg ei phryd, * 

Arogl mwyn a dd'wed o hyd 
Lle mae'r lili; 

Blentyn bychan, y mae swyn 

Mewn enw da, fel arogl mwyn 
Gan y lili. 

Blentyn bychan, yn y llyn 
Gwêl y lili; | 

Yno tŷf fel rhosyn gwyn, 
Brydferth lili; 

Pan y cesglir hon o'r lly', 

Chwala 'r dŵr o'i monwes hi, 

Fel rhyw berlau cain êu bri, 
Perlau r lilk; 





Gâd o'th ôl rinweddau gwiw, . 
Fel y lili. 
lORWERTH GLAN ALED. 





